











MARWNAD 


ER PARCHUS GOF AM Y PARCH. 


GCADWALADR OWEN, 


DOLWYDDELEN, 
Gweinidog gydw'r Methodistiaid Calfinaidd, 
sir. Feirionydd, 

YR HWN A FU FARW MAI 24ain, 1856, YN 67ain OED. 


































Gan ROBERT WILLIAMS, Llannwchlyn, 


UC 


1 


Pa beth yw'r tristwch sydd ar gerdded, 
Mae pawb â'u llygaid fel yn lli, 
Yma îs wybren, tan ryw sobrwydd, 
I'w gwel'd yn awr trwy'n gwledydd ni; 
O rhowch atebion purion parod, 
Pa beth fu'n peri'r trallod trist; 
A ddarfu rhyw Dywysog syrthio,” 
Godidog cryf o Eglwys Crist ê 


2 


Yn awr y tybiaf caf atebiad, 

Mai hyn fu'n.peri'r ddl 6th gurn— 
Calwaladr Owen, Doiwyddelen, 

A roed mewn bedd, Wr parchus pur ; 
Darfu ei daith, a'i waith orphenodd, 

A gorphwysodd mewn gwir ffydd ; 
Wel dyma'r achos, o'n dangosiad, 

Wnaeth bawb o'i ol mewn.profiad prudd, 


9 


Fe deithiodd Dde a Gogledd Cymru, 
Gan ddwys gyhoeddi'r Iesu a'i ras; 
Bu tros ei Arglwydd, yn ei winllan, 
Trwy'i oes yn ffyddlon wiwlan was: 
Nid oedd nac oerwynt, HN neu eira, 
A wnai eì attâl ar un daith; 










































2 


Gwnai bara'n ffyddlon rwy ei dymor, 
Aeth at ei wobor am ei waith, 
s | hb 
Cadwaladr Owen, Dolwyddelen, 
Oedd ŵr digynhen, dyma'r gwir; 
Fel gŵyr eglwysi sir Feirionydd, 
Mae dirfawr sobrwydd trwy bob sir; 
Son am ei briddo sydd fel breuddwyd, 
Un fu mor ddiwyd yn ei ddydd; 
Ond darfu ei daith, a'i waith orphenodd, 
Drachefn gorphwysodd yn y ffydd. “ 


5 


Yr oedd e'n un llwyddianus hynod, 
Fel'r ym yn gwybod hyn i gyd ; 
A gwaith ei Dduw oedd ei hyfrydwch, 
Tra bu, gwybyddwch, yn y byd; 
Gweled gogoniant Crist ein Ceidwad Y 
Oedd ei ddymuniad yn mhob man ; | 
(a 'Tra daliai eí nerth parhw'dd yn ffyddlon, 
Ac O, mor union gwnaeth ei ran! 


6 

Ca'dd weled cynydd ar eglwysydd, 

O'r môr i'r mynydd yn.mhob man; 
Cadwaladr Owen wnaeth ei egni 

Trwy Gymru oll at godi'r gwan; 
Darluniai effaith codwm Eden 

A dialedd deddf uwch ben y byd, 
Ac aberth Crist roed ar Galfaria, 

A ddofodd lais y Dwyfol lid, 


“7 


Rhybuddiai ddynion fod yn barod 
Cyn delo diwrnod trallod trist, 

Perswadio byddai bawb i ymorol 
Safadwy Graig, sef Iesu Grist; | 

Nid pethau mawrion uwch amgyffred, â 
Ond pethau hawdd eu dirnad oedd; 

? Roedd nefol hwyl ei anwyl enau atr 
Yn traethu geiriau Crist ar goedd, 


8 


Darluniai ddull y farn ofnadwy, 
A'r drwg o bechu yn y byd, 











h 














3 


A bod y ddeddf am ddwyn melldithion 
Am gamwedd meibion Adda ì gyd; 


' Dangosai'r perygl i bawb oedi 


Ymofyn.crefydd yn ei grym, 
A'r fraint o guro, a chael trugaredd, 
Cyn delo llid dialedd llym. 


9 


Mae canoedd yn galaru am dano 
A ddaethant trwyddo i geisio'r gwir, 

Trwy.sir Feirionydd, Môn, ac Arfon; 
A Fflint, a Dinbych, dirion dir; 

A sir Drefaldwyn a'r Deheudir, 
Uniawn frodyr o un fryd, 

Ar ol Cadwaladr Owen hawddgar 
Maent tan eu galar yno i gyd. 


10 


A David Elias a fu farw, 
G wnaeth hyny alar chwerw a chur, 
Trwy Fon ac Arfon,,o gylch Pentraeth 
Mae galar 'sywaeth, a phob sir; 
Sef brawd i John Elias ydoedd, 
Hwn fu mor gyhoedd gyda'r gair, 
Trwy'n gwledydd ni'n cyhoeddi baeddiant 
A ddaeth i'n meddiant trwy Fab Mair. 


11 


Cadwaladr Owen a bregethodd 
Hyd nes ydoedd pawb yn: syn, 

Pedwerydd dydd o Fai diweddaf, 
Ar destyn hynod ydoedd hyn, 

Sefam gael craig a ddeil yn gadarn, 
Sylfaen gref, sef Iesu Grist, 

A'r sawl a'i caffo yn angau'n Briod, 
Nid ofnant hwy un trallod frist, 


12 


Bu'n amyneddgar tan ei gystudd 
Gan dd'wedyd, “ Gwn fy Arglwydd Iôr 
Sydd genyf fi yn noddfa gadarn 
Yn mhob man, ar dir a môr; 
Fe ddeil fy mhen yn afon angau, 
Uwchlaw y tonau garwa'i gyd; 
Myfia gredais i'm Gwaredwr, 
Yr hwn yw Barnwr mawr y byd.” 






ann 








Luna md du ET y 





4 


î ; lo 
Mis Mai pedwerydd dydd ar ugain, 
Yr oedd ei oes ar bên yn bod, 

Pan ddaeth ei funud ef i fyny, 
Ac Angeu yn 'nelu at ei nod ; 

Terfynai'r einioes y pryd hyny, 
Gan folianu yr Iesu a'i ras 

A'i cadwai'n deg ar ben ei,yrfa, 
Er gwaethaf cleddyf angau glas, 


14 


Fe gafodd gladdedigaeth parchus 
Gan dyrfa fawr, alarus lu, 
Gweddio a phregethu effeithiol 
Gan barchus wŷr rhagorol cu ; 
Rhoed marwol ran Cadwaladr Owen 
Yn mynwent Dolwyddelen ddwys, 
Hyd foreu'r farn caiff nefol alwad, 
A'i geilw i'r lan o'r gauad gwys, 
15 


O gylch y Bala a Llanuwchlyn 
Mae galar dygyn nos a dydd; 
'Rol colli'r hoff weinidog ffyddlon 


Fe gafodd Meirion brofion prudd ; 


Yr Arglwydd a bar'tô yn fuan 
Ryw uno ail ei anian e', 

Fel Eliseus i wisgo'n addas 
Wir fantell Elias yn ei le, 


16 


Os gofyn neb.pwy wnaeth ar ganiad 
Drom alarnad profiad prudd, 
Atebwch mai un o Llanuwchlyn, 
Fu'n hoff o'i ddylyn yn ei ddydd; 
R. ac W. sy am Robert William, . 
Heb fod*'yn brydydd dinam das” 
Cael myn'd fel hwn trwy afon angau, 
Pan ddarfo ' nyddiau, ganu wna'. 








J. Mendus Jones, Argraffydd, Llanidloes. 



















l; 

















